


GWIBDAITH ESGOB TY DDEWI. 
(Tôn.—' Mae Robin yn Swil.”) 


M^e Esgob Tŷ Ddewi yn awr ar ei daith, 

; Yn uchel ei ffon ond yn isel ei iaith ; 
Wrth drin Datgysylltiad ei ieithwedd â'n chwil, 
A geilw y Mesur yn "' tuppenny Dl ìt 


CYDGAN.—O dyna beth syn ! 
Fod “* John o Dŷ Ddewi ”'* yn siarad fel hyn! 


Mae Shemi y Porthmon a Shoni y Crydd, 

Ar ol cael diferyn yn cablu'n lled rydd, 

A'r dyn—Rags and Bones—sydd yn gwaeddi '* Old clô', 
Pan mae yn diotta dd'wed "' tuppenny go ! 


y 





CyDGAN.—Ond dyna beth syn! &c. 


“Rwy'n cofio'r tro cynta' wel'd Esgob o Sais— 
Fe synnais yn fawr wel'd ei socas a'i bais: 
Gofynnais i hwcster beth oeddent; ond O !— 
Dywedodd, '* They're only a tuppenny go cn 


CyDGAN.—Ond dyna beth syn ! &c. 


Danfonir bachgennyn i Oxford ar daith, 

I ddysgu peth manners a choethi ei iaith; 

Mae'n debyg i “ John” fyned yno—ond syn! 
Fod yntau'n dweyd '' tuppenny ”' fel y rhai hyn! 


? 


CyDGAN.—Ond dyna beth syn! &c. 


Fe floeddia '* Spoliation”” nes cracio ei lais, 

A neidia yn wyllt nes bron rhwygo ei bais; 

Pan waedda '' McKenna ”' ei socas â'n rhydd, 
A'i freichiau a chwifiant fel gwyntyll Penhydd! 


CyDGAN.—O dyna beth syn! &c. 


Fe floeddia ““ Freak Theory” nes rhwygo y nen: 
Ar draul y gystrawen gwna'i Eglwys yn ben; 


Dros y ““ Mean little Bill” â ei dymer yn chwil, 
Ond coron y cyfan yw'r '“ tuppenny Bill”! 


CypDGAN.—O dyna beth syn! &c. 
Mae'r Esgob yn uchel ei swydd, ac yn ben 
Ar gannoedd o bob grâdd o barchus wŷr llen; 
Ac ato edrychant am goethder a chwaeth : 


Pa goethder, dywedwch, geir yn y fath iaith? 


CYDGAN. 





O dyna beth syn! &c. 


Pan ddel Datgysylltiad i ““ Eglwys y tir,” 

Gan ddwyn yn ei wregys wir ryddid, cyn hir, 
Ni fydd un Eglwyswr mewn brô nac ar fryn 

A eilw y Mesur mewn ieithwedd fel hyn. 


CyYDGAN.—Ond dyna beth syn! 
Fod John o Dŷ Ddewi” yn siarad fel hyn! 


Penarth. DAVID DAVIES. 


* Llofnod yr Esgob ydyw, “* John St. David.” 








[ TRANSLATION. ] 
THE BISHOP OF ST. DAVID ON THE RAMPAGE. 
(Welsh Air.—'' Mae Robin yn Swil.”) 


O! “John of St. David '* is on his campaign: 
And Welsh Disestablishment now slangs amain ; 
His crozier is high, but his language is low, 
As '* tuppenny Bill” he slings out at the foe. 


CHORUS.—Oh, what a surprise ! [that wise! 
That “John of St. David” ' should talk on 


Now Jemmy the drover and Jack who mends shoes, 

Indulge in strong words when they are '' on the booze ” ; 
The '' Rag and bone man,” too, who shouts out '' Old 
Whenever he tipples cries '' tuppenny go”! [clo 


CHORUS.—But what a surprise! &c. 


The first time I saw a Lord Bishop, I gazed 

On his apron and gaiters, and stood guite amazed : 
I asked what they were of a huckster—but, oh ! 
He answered, '“ They're only a tuppenny go”! 


CHORUS.—But what a surprise! &c. 


A young lad to Oxford is sent for a while, 

To brush up his manners and perfect his style; 

It seems that John went there and got on with ease, 
Yet, horror! cries ' tuppenny ”' like one of these. 


CHORUS.—Oh, what a surprise ! &c. 

He cries '* Spoliation ” and calls to the fray, 
Then leaps till perchance his silk apron gives way ; 
When “McKenna” he shouts, gaiters burst with a bound, 
And his arms like a windmill keep on whirling round! 


CHORUS.—Oh, what a surprise! &c. 


When shouting '* Freak Theory ”' the welkin he rends, 
And syntax ignores while his Church he defends, 

O'er the “ Mean little Bill” he blasphemes with a will, 
But crowning the whole is his '“ tuppenny Bill” ! 


CHORUs.—Oh, what a surprise ! &c. 


A bishop is high in vocation and place, 

O'er hundreds of clergy of learning and grace, 
To him they all look for refinement and skill : 
But where's the refinement in '* tuppenny Bill.” 


CHORUS.—Oh, what a surprise! &c. 


When once Disestablishment rules in the land, 
And brings in its girdle true liberty's wand, [hill, 
No Churchman in Wales, though men search vale and 
Will e'er call the Measure '“ a tuppenny Bill”! 


CHoRuUs.—Oh, what a surprise! [that wise! 
lhat__John of St. Duu ' sHeuld talk on 


Penarth. DaAviD DaAVvies. 
z * The signature of the Bishop is, '“ John St. David.” 


bers ld 





